การอ่านและเขียนคำเทียบ 


1. การอ่านคำเขียนเทียบให้อ่านออกเสียงตามสำเนียงภาษาอาหรับ โดยสังเกตอักษรไทยที่ใช้เทียบ เช่นคำว่า นี^ 
ให้เขียน "เราะสูล" แต่เวลาอ่านให้อ่านออกเสียงเป็น "เราะซูล" เป็นต้น 

2. (ยา) นิสบะฮฺ เวลาเขียนให้ใส่ "ยุ" ท้ายคำนั้นๆ เช่น 4;เ^ปุ! ให้เขียน "อัล-บุคอรียุ" (วิปุ'-~ป' ให้เขียน "อัน- 
นะสาอียุ" เป็นต้น 

3. คำที่มีหลายพยางค์ให้เขียนติดต่อกัน เช่น สุบหานัลลอฮฺ ศ็อลสัลลอฮุอะสัยฮิวะสัลสัม เป็นต้น 

4. คำที่มีอัล (เ)I) เกาะมะริยะฮฺ ให้เขียน "อัล-" เช่น ให้เขียน "คัล-หิกมะฮฺ" ส่วนอัล (ป!) ชัมสิยะฮฺ ให้ 

เซียน "อ-" ตามด้วยพยางค์แรกของคำนั้นๆ เช่น ,■^ป' ให้เขียน "อัต-ตะอัมมุม" (ไม่เขียน "คัล-ตะอัมมุม) 

5. การอ่านวักฟฺสำหรับคำที่มีพยางค์สามตัว (ยุลาษีย์) และมีสระสากินะฮฺ (6-) ตรงพยางค์ที่สอง ให้พยางค์สอง 
ตัวหลัง (พยางค์ที่สองและสาม) เป็นตัวสะกดร่วม และให้ใส่พินทุ (-0) ใต้พยางค์สุดท้าย เช่น นั้นี ให้เขียน 
"ชัยดุ" ว่ณ์ ให้เขียน "บัดรุ" เป็นต้น ในกรณีของบางคำที่เมื่อเขียนตามหลักที่กล่าวมาแล้วเห็นว่าอังอ่านยาก ให้ใส่ 
สระที่พยางค์ตัวสุดท้าย เช่น &- ให้เขียน "นะหฺวุ" ปอั-) ให้เขียน "วะหฺยุ" เป็นต้น หรือใส่สระตามสระของพยางค์ 
แรก เช่น 4**^" ให้เขียน "กะอับ" 4-4} ให้เขียน "วะอับ" เป็นด้น 

6. พยางค์'ที่อ่านออกเสียงสระฟัตฮะฮฺ (6-) ต้องเขียนในรูปของประวิสรรชนีย์ (มีสระ ะ") เช่น ให้เขียน 

"บะนาต" ^ ให้เขียน "ฟะนาอ์" ยกเว้น คำว่า "บนู นบี มลาอิกะฮฺ อบู อบี อบา และสลาม" 

7. คำที่มีพอัญชนะ ตา อัลมัรบุเฏาะฮฺ (3) เป็นตัวสะกดให้เทียบเท่า "สุ" เช่น ห้ ให้เขียน "อุมมะสุ" 4^x5 ให้เขียน 
"ฟิตนะสุ" เป็นต้น ยกเว้นบางคำ เช่น 315) ให้เขียน "ซะกาต" 3^ ให้เขียน "เสาะลาต" เป็นต้น 

8. สำหรับหน่วยเสียง (ไอ-ใอ-อัย) ให้สะกดด้วย (-อัย) แทนทั้งหมด เช่น ให้เขียน "สุลัยมาน" 44 

ให้เขียน "ลับบัยกะ" เป็นต้น ส่วนหน่วยเสียง (อำ) ให้สะกดด้วย (-อัม) แทนทั้งหมด เช่น (4 ให้เขียน "อาดัม" 
45 ให้เซียน "เกาะล้ม" เป็นด้น 

9. การใช้ (อบู อิบนุ อุมมุ บนู บินตุ) ในภาษาไทยให้ใช้รูปเดิมตลอด โดยไม่ต้องคำนึงถึงสถานะตามไวยากรณ์ 
อาหรับ ยกเว้นในกรณีของ อบู และอุมมุ ที่ตามหลัง อิบนุ และบินตุ เช่น 0 ?&3 45 ปุ ให้เขียน "ยิบนุอบีกัก 
กอศ" ^ กัำ.ปุ้ 1 -4ให้เขียน "ยิบนุ อุมมิ มักตูม" เ--4 เ 5 ปุ 0-0 ให้เขียน "บินตุอบีละอับ" เป็นต้น 

10. คำที่มีสระฎ็อมมะสุ (6-) นำหน้า (วาว) ที่มีชัดดะสุ (5) ให้ใช้สระอู (- 0) และตามด้วย (ว) เพียงตัวเดียว 

เช่น 3ปุ5 ให้เขียน "กูวะสุ" (ไม่เขียน "กูววะสุ") เช่นเดียวกับคำที่มีสระกัสเราะสุ (0-) นำหน้า (ยา) ที่มีชัดดะสุ 
(4) ให้ใช้สระอี (- อั) และตามด้วย (ย) เพียงตัวเดียว เช่น ให้เขียน "อิสลามียะสุ" (ไม่เขียน "อิสลามิย 

ยะสุ") 



การเทียบพยัญชนะอาหรับ-ไทย 


0^ 

0 1 

•ะะะเ 


0^ 

, 

พยญ'ชนะ 

คาอ่าน 

เทียบ 

หมายเหตุ 

ตวอยาง 

อาหรับ 


พยัญชนะไทย 


อาหรับ 

ไทย 

I 

อะลิฟ 

อ 


๙ญอ่! 

อัลกุรอาน 



อ 

กรณีเป็นตัวอ่านให้ใช้ "อ" 

(*๙' 

อิบรออีม 

‘ะ- 

ฮมซะฮฺ 

อ์ 

กรณีเป็นตัวสะกดให้ใช้ "อ์" 

(๙ 

สะบะอ์ 


บาอ์ 

บ 



บาบ 

0 

ตาอ์ 

ต 



ตะยัมมุม 

0 

ษาอ์ 

ษ 



ษะมู ด 


•ะะะเ 

ญ 

กรณีเป็นตัวอ่านให้ใช้ "ญ" 


ญิบรล 


ญม 

จญ์ 

กรณีเป็นตัวสะกดให้ใช้ "จณ" 


หัจญ์ 







ร' 

ห 

กรณีเป็นตัวอ่านให้ใช้ "ห" 


หิรออ์ 


หาอ 

หฺ 

กรณีเป็นตัวสะกดให้ใช้ "ทุ" 

^ญ 

เราะทุมะฮฺ 


คออั 

ค 


^-! 1-?- 

คอลิด 


ดาล 

ด 


1 

1*0 

ดุนยา 


ซาล 

ซ 


0ณ๙! ^}) 

ซุลกิอุดะฮฺ 


รออั 

ร 


0๙2ญ 

เราะมะฎอน 


ซาย 

ซ 



ซัยตูน 



ส 

โดยทั่วไปให้เทียบอักษร "ส" 

ยั๙ 

สูเราะฮฺ 

๙ 

สน 

ซ 

,^ .2/ II II II II 





?-เโ ไ I 1 ใใ4 เ^^ะ^' {^*5* 



๙’ 

ขีน 

ช 


0นฺ& 

ชะอุบาน 

๙’ 

ศอด 

ศ 


43 X^ 

เคาะดะเกาะฮฺ 

๙’ 

ฎอด 

ฏ 


๙^ 

ฎหา 


ฏิออั 

ฏ 


เ^ 11? 

ฏอฆูต 


ซออ์ 

ซ 



ซอลิม 


0^ 

อ 

กรณีเป็นตัวอ่านให้ใช้ "อ , ' 


อะกีเกาะฮฺ 


อยนุ 

อุ 

กรณีเป็นตัวสะกดให้ใช้ "อุ" 

เ๙15ใ๙ 

อิอฺติกาฟ 


ฆอยนุ 

ฆ 



เฆาะนีมะฮฺ 

๙ 

ฟาอ์ 

ฟ 


^มุ้19 

ฟาติหะฮฺ 











การเทียบสระอาหรับ-ไทย 



หมายเหตุ 

การเทียบพยัญชนะและสระข้างต้นอ้างอิงจากหนังสืออ้างอิงคำเขียนเทียบศัพท์อิสลามศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหลัก 
พร้อมกับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขีน 

เรียบเร้ยงโดยห้องสมุดอิกเราะอ์ 








